O bob rhyw golledion mewn creulon fyd croM^ 
Marwolaeth un, tybiaf, yw’r fwyaf i f’oes; 

Trwy helynt fy mywyd tan gleddyf neu glwyf, 
Yn nyddiau anniddig mor unig yr wyf. 

Mam, mam! ow! fy mam! 

Yn y bedd mae fy mam! ào. 

Pan oeddwn i’n faban, yn egwan fy nghais, 
Eho’i laeth ei bron imi—fy lloni wna ’i llaia, 
Mor fawr oedd ei gofal i’m cynal bob cam, 

Mor gu oedd fy lloches yn mynwes fy mami 
Mam, mam, ow fy mam! ào 

Wy a’m oofleidio, a llunio fy lles, 

Heb oddef i’m poeni nao oerni na gwres; 

A chyrchu i’m gwarchod o gariad yn gu 
Yn mebyd ao ie’ngctyd bob enyd y bu. 

Mam, mam, ow fy mam! 

Er fod im’ gyfeillion, rai mwynion a mâd, 

Ni chefaÌB i’m lloni, ail iddi ’n un wlad, 

24 








2 


Yn mhlitli yr holl ferched—0! brudded yw’m bron— 
Ni chaf un gydmares a’i mynwes fel hon. 

Mam, mam, ow fy mam! &c, 

Ond âf, ar rai troion, i Feirion lon wlad, 

Caf hiraeth i’m gwasgu yn nheulu fy nhad; 

Af yno’n annyddan i gwynfan ar g’oedd, 

Wrth gofio ’i syberwyd, a’r aelwyd lie’r oedd. 

MaTn, mam, ow fy mam! &c. 

Paham rfiof ochenaid a’m llygaid yn llaithl 
Daeth angeu, hen elyn, a therfyn i’w thaithl 
Fy mam, er ei marw, a’i bwrw i’r bedd, 

O gyrhaedd pob cyfifro sy’n hnno mewn hedd. 

Mam, mam, ow fy mam! 

Yn y bedd mae fy mam! &c. 

Dolgelîeu. John Athelstan Owbn. 


TYNWN YN EIN RHWYFAtPN GRYF. 

Dawnsia’n cwch ar frig y dòn, 

A chwery'r dòn o dano; 

Canwn inan benill llon, 

Tra bydd ein dwylaw’n rhwyfo: 

Tynwn yn ein rhwyfau’n gryf, 

Dan ganu’n erbyn grym y llif. 


3 


Chwythu mae yr awel gref 
A’r llif sydd yn cyflymuj 

Tynwn ninau tua thref, 

A gwnawn i’r llif ewynu: 

Tynwn yn ein rhwyfau’n gr^rf, 
Dan ganu’n erbyn grym y llif, 

Chwery’r llif ei delyn ddwfr 
I’r rhai sydd yn ei guroj 

Calon wan a dwylaw llwfr 
Erioed sydd yn ei ddigio: 
Tynwn yn ein rhwyfaù’n gryf, 
Dan ganu’n erbyn grym y llif. 

Tynwn, rhwyfwn tua’r lan, 

A chanwn benill eto; 

Oartref byddwn yn y man, 

Yn canu a gorphwyso: 

Tynwn yn ein rhwyfau’n gryf, 
Dan ganu’n erbyn grym y ilif. 

Byehan gwch ar foroedd oes 
Yw bywyd dyn i’w rwyfo; 

Shwyfwn gyda glanau’r Groes, 

Nes cawn mewn gwynfyd lanio: 
Tynwn yn ein rhwyfau n gryf, 
Dan ganu’n erbyn grym y lìif. 


S. J. Deefel 


GLAN YR lOEDDONBN. 

Ab lan lorddonen ddofn 
’Rwy’n oedi’n nychlyd, 

Mewn blys myn’d trwy, ac ofo 
Ei ’stormydd enbyd; 

O! na b’ai modd i rai 
Ysgoi ei hymchwydd hi, 

A ’hedfan uwch ei lii’ 

I’r Ganaan hyfryd! 

Wrth gofio grym y dẃr, 

A’i thònog genlli’, 

Â’r mynych rymus ŵr 
A suddodd ynddi, 

Mae braw ar t’enaid gwaa 
Mai boddì fydd fy rhan, 

Cyn cyrhaedd tawel làn 
Bro y goleuni. 

Ond pan y gwelwyf draw, 

Ar fynydd Seion 
Yn iach, heb boen na braw, 

Fy hen gyfeillion, 

Paiiam yr oftiaf mwyî 
Y Duw a’u daüodd hwy 
A’m dj’ga inau dtwy 
Ei dyiroedd dyfmon. 

I. G. GîciaiONTDDt 


rgrafuyd gan H. Hnmphreys, Caerwirfoiw 
24 



